YCYFAMMOD DISIGL 


“Canys y mynyddoedd a giliant, a’r bryniau a symudaiît: 
eithr fy nbrugaredd ni chilia oddi wrthyt, a chyfammod fy 
hedd ni ■yfl, medd yr Arglwydd sydd yn trugarhau wrtbyt.”" 
EsAiAirUy. 10. 

Ton—“ Old Darhy, 


©flWi gedyrn binaclau y ddae ir, 
Gyd-oeswch â huan a lloer ; 

Safasoch effeithiau difaol 

A threulfawr hiu wresog, ac oer ; 

> A wel’soch yr oll §r y dechreu, 

Hil Adda, yn dd ar ol tô ! 

A’r diluw, aruthrol iifiadau, 

A’ch cuddiodd yn uyddiau’r heu Nô t 

Chwi heriwch alluoedd elfenol 
Ferâon trag’wyddol o’r bron ! 

Tara.nau, mellt saethawl, corwyntoédd, 
A chenllif dyfnderoedd y don ! 

Ond gwelaf ryw ddiwruod gyferbyn, 

A ellwoh chwi sefyll pryd hyn I' 

Y ddaear a ymchwel fel meddwyn, 

A nerthoedd y nefoedd a gryu ! 


2 


Ti’r Aran, a’r Wyddfa gyrhacrddtaẅ»:, 
Chwi neidiwch yn awr hyd y ne’! 

Mynyddoedd yr Andes ymbraugoiant, 
Fel hyrddod y llamant o’u lle ! 

I hofian fel brain yn yr entrych, 

Chwi chwythir âg anadl yr lôr ! 

A’ch twrf megys myrdd o daranau 
Fydd gymmysg â rhuad y môr! 

Y cloion, a’r c’lymau cadarnaf, 
Ddattodant fel dyfroedd'^yn awr, 

y temlau, a’r tyrau uchelfrig, 
Ysgydwir yn gandrylì i’r îlawr! 

Ond ped âi yn deilohion i’r dyfnder 
O’i chylchoedd y belen ’rwy'n byw, 

Ymollwng ar ddamchwa drag’wyddol, 
Nid ysgog cyfammod fy Nuw ! 

Tymhestloedd o dân ac o frwrnstan, 

O’r nefoedd dylifant i lawr; 

Rhyferthwy o ddiluw brwmstanaidd 
Ysguba bob congl yn awr ! 

Y nefoedd a’r ddaear ant heibioi, 

Yn adeg nos Sadwrn y byd : 

Ond rhwymau^i gyfammod sydd cta 
Yn pai-a’n ddiysgog o hyd. 

Yr annuw a welaf mewn cyífio, 

Am ry wle i ddiangc ar ffo I 

A’i floedd am fynyddoedd i’w guddia 
A’i dremyn yn dduach na’r glô 1 

Cnoi’i dafod wna’r truan gan arswyd 
Pob aelod fel deilen a gryn ; 

Oüd llechu dan nawdd y cyfammod 
Wna’r Cristion yn dawel pryd hyn. 

Fau yma mae’n eistedd yn llonydd, 
Digyffro, o gyrhaedd pob gwg, 

Yn gweied :ynhebrwng holl uatur, 

A’r nefoedd yn moumio mewn rawg, 


3 


Ar iin o dalfryniau gwyrddleision 
Gwlad tragwyddoldeb bell draw, 

Gan drebln yr Anthem na dderfydd, 

A thelyn o aur yn ei law. 

Dych’mygaf ei weled ef wedi’n, 

Draw, draw, y’mhen oesau ri’r dail 
Yn nghanol rhy w gwmni claer wynion, 

A’i wisg yn ddysgleiriach na’r haul | 

Yn gwaeddi ar ludw’r hen ddaear 
(Heb hanes gwyrddlesni na choed,) 

“ Cyfammod fy Nuw i sydd eto 
Mor gadarn ei dir ag erioed.” 

Mae’n gofyn wrth edrych o’i gwmpas^ 

“ Ple’r ydych, amodau y llawr ì 
A luniwyd rhwng penau coronog, 

Ple’r ydych ? ple’r ydych chwi’n awrl 
Pa le mae yr holl gyfammodau 
Wnaed yma gan ddyn gyda dyn ?” 

Ond tawel ddystawrwydd pruddglwyfuB 
Sisialai, “ Nid oes yma’r un.” 

Mi’u clywaf wrth esgyn i fyny, 

Drwy oror ysplenydd y gwawl, 

Yn taro ar dant y eyfammod, 

Ryw ganiad sydd danllyd o fawl, 

Nes ydyw mynyddoedd bytholfyd 
Yn dawnsio wrth adsain eu cân ; 

Ond prysur diflanant o’m golwg, 

Diflanant, diflanant yn lân. 

y G'ẁr a fu gynt o dan îioelion, 

Dros ddyn pechadurus fel fi, 

A yfodd y cwpan i’r gwaelod, 

Ei hunan ar ben Calfari; 

Ffynhonell y cariad trag’wyddol, 

Hen gartref meddyliau o hedd, 

Dwg finau i’r unrhyw gyfammod, 

JSía thorir gan angeu na’r bedd. 

O FtiOOâtí'u OaS' 


1 


4 

Y MEN A FYDD. 


<* ’ênd gwyhydd y geilw Duw di i’rfarn am hyn 
oU." —PsEff. 

Gwna’n lìawen, ŵr, o fewn dy fro, 

A chwardd tra dalio’r dydd; 

Kac ofna neb, ac na thristâ, 
ünd cofia’r fiirn a fydd ! 

Mwynha bob pîeser, myn dy chwant, 

Na ffrwyna’r trachwant rydd ; 

Mdwn rhwysg a gloddest treulia’th dda, 

Oud cofia’r farn a fydd! 

Diystyra grefydd a phob da, 

A phoera’n wyneb ffydd; 

Oddi wrth foesoldeb ymbelìâ, 

Ond cofia’r farn a fydd ! 

Myn bob difyrwch yn mhob man, 

Gwna’ü ddyddan yn dy ddydd ; 

Mewn gwîü a gwleddoedd llawenha, 

Ond oofia’r farn a fydd ! 

Na wrando ar un cynghor cu, 

Na’r ymresymu sydd ; 

Dirmyga’r ddeddf, a thor bob darn, 

Ond cofia’r faru a fydd ! 

Cais bob llawenydd, na Iwfrha, 

Ymhoywa, rhodia’n rhydd ; 

Gwna orchymyniou Ouw yn sarn, 

Ond cofia’r farn a fydd ! 

y farn ! y farn ! y farn a fydd I 
O ! ryfedd ddydd a ddaw; 

Y farn! y faru ! y farn a fydd ! 

A’th ddyry’n brudd mewn braw. 

Clynog. Ebbnezek Thomas, 


Argraffwyd (jan II. Iliimphreys. Caernnrfon. 


